በጎ አድራነት 
ከፍተኛው የፍቅር ቅርጽ 


ነገሮችህ ሁሉ በበጎ አድራነት ይሁኑ። 


1ኛ ቆሮንቶስ 16 


14 


በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮኽ ናስ ወይም 
እንደሚንሸዋሽዋ ጸናጽል ሆኛለሁ። 


ትንቢትም ቢኖረኝ ምሥጢርንም ሁሉ ዕውቀትንም ሁሉ ባውቅ፥ ተራራዎችን እስካፈልስ ድረስ 
እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ። 


ድሆችንም ልመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፍል ሥጋዬንም ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር 
ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝም። 


ምጽዋት ይታገሣል, ደግ ነወ፣ ልግስና አይቀናም፣ ፍቅር አይመካም፥ አይታበይም፥ በስድብ 
አያደርግም፥ የራሷን አትፈልግም፥ በቀላሉ አትበሳጭም፥ ክፉ አታስብም። በእውነት ደስ 
ይለዋል እንጂ በዓመፅ ደስ አይለውም። ሁሉን ይታገሣል፥ ሁሉን ያምናል፥ ሁሉን ተስፋ 
ያደርጋል፥ ሁሉን ይታገሣል። 


ፍቅር ለዘወትር አይወድቅም፤ ትንቢት ቢሆን ግን ይሻራል። ልሳኖች ቢሆኑ ይቀራሉ; 
እውቀትም ቢሆን ይጠፋል። 


ከእውቀት ከፍለን እናውወቃለንና፥ ከትንቢትም ከፍለን እንናገራለንና። ፍፁም የሆነ ሲመጣ ግን 
ከፊሉ የሆነው ይሻራል። ልጅ ሳለሁ እንደ ልጅ እናገር ነበር፥ እንደ ልጅም አስተዋልሁ፥ እንደ 
ልጅም አስብ ነበር፤ ሰው ሆፔ ግን የልጅነትን ጠባይ አርቄአለሁ። አሁን በብርጭቆ እናያለን, 
በጨለማ; በዚያን ጊዜ ግን ፊት ለፊት፡ አሁን በከፊል አውቃለሁ; በዚያን ጊዜ ግን እኔ ደግሞ 
እንደ ታወቅሁ አውወቃለሁ። 


አሁንም እምነት ተስፋ ፍቅር እነዚህ ሦስቱ ጸንተው ይኖራሉ። ከእነዚህ ውስጥ ትልቁ ግን 
ልግስና ነው። 


1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 13 


ንቁ፥ በሃይማኖት ጸንታችሁ ቁሙ፥ እንደ ወንድ ሁኑ፥ በርታ፡። ነገሮችህ ሁሉ በበጎ 
አደራነት ይሁኑ። 1ኛ ቆሮንቶስ 16፡13-14 


እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ የተወደዳችሁም ሆናችሁ 
ምሕረትን፥ ቸርነትን፥ ትሕትናን፥ የዋህነትን፥ ትዕግሥትን ልበሱ፡፡ እርስ በርሳችሁ 
ትዕግሥትን አድርጉ፥ ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው፥ ይቅር 
ተባባሉ። ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ፡፡ ከእነዚህም ሁሉ 
በላይ የፍጽምና ማሰሪያ የሆነውን ፍቅርን ልበሱት። በአንድ አካልም የተጠራችሁለት 
ደግሞ የእግዚአብሔር ሰላም በልባችሁ ይግዛ። አመስጋኞችም ሁኑ፡፡ 

ቆላስይስ 3፡12-15 


ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። 
ወንድሞች ሆይ፥ እምነታችሁ እጅግ ስለሚያድግ የእያንዳንዳችሁም ፍቅር እርስ 
በርሳችሁ ስለሚበዛ፥ ሁልጊዜ ስለ እናንተ እግዚአብሔርን እናመሰግን ዘንድ ግድ 
አለብን። ስለዚህ በምትታገሠት በስደትና በመከራችሁ ሁሉ ስለ ትዕግሥታችሁና ስለ 
እምነት እኛ ራሳችን በእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያናት በእናንተ እንመካለን፤ 2ኛ 
ተሰሎንቄ 1፡2-4 


የትእዛዝም ፍጻሜ ከንጹሕ ልብ ከበጎ ሕሊናም ግብዝነትም ከሌለበት እምነት 
የሚወጣ ፍቅር ነው፡ 1ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 1፡5 


ስለዚህ እንደክማለን እንሰደባለንም ምክንያቱም ሰዎችን ሁሉ ይልቁንም የሚያምኑትን 
በሚያድን በሕያው አምላክ ስለታመንን ነው፡፡ እነዚህን ነገሮች እዘዝና አስተምር። 
ማንም ወጣትነትህን አይናቅ; ነገር ግን በቃልና በኑሮ፣ በፍቅር፣ በመንፈስ፣ በእምነት፣ 
በንጽሕና የምእመናን ምሳሌ ሁን፡፡ እስክመጣ ደረስ ማንበብን፣ መምከርን፣ 
ማስተማርን ተከታተል። 1ኛ ጢሞቴዎስ 4፡10-13 


በትልቅ ቤት ግን የወርቅና የብር ዕቃ ብቻ ሳይሆን የእንጨትና የአፈር ዕቃም አለ። 
እኩሌቶቹ ለክብር ሌሎችም ለውርደት። እንግዲህ ማንም ራሱን ከእነዚህ ቢያነጻ፥ 
ለክብር የተቀደሰ ለጌታውም አገልግሎት የሚመች ለበጎም ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ዕቃ 
ይሆናል። ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ግን ሽሹ፥ በንጹሕም ልብ ጌታን ከሚጠሩ ጋር 
ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ሰላምን ተከተሉ። ነገር ግን የሞኝነት እና ያልተማሩ ጥያቄዎች 
የፆታ ግጭቶችን እንደሚፈጽሙ አውቃችሁ ራቁ። 2ኛ ጢሞቴዎስ 2፡20-23 


ነገር ግን የነገር ሁሉ መጨረሻ ቀርቦአል፤ እንግዲህ በመጠን ኑሩ ለጸሎትም ትጉ። 
ከሁሉ በላይ ደግሞ እርስ በርሳችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ፤ ፍቅር የኃጢአትን ብዛት 
ይሸፍናልና፡፡ አንዳችሁ ለሌላው ያለ ቂም በቀል ተቀበሉ። 1ኛ ጴጥሮስ 4፡7-9 


ከዚህም በተጨማሪ ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ። እና 
ለበጎነት እውቀት; እና ለእውቀት ራስን መቻል; ትዕግሥትንም ወደ መቻል; 
ትዕግሥትም እግዚአብሔርን መምሰል; እግዚአብሔርንም በመምሰል የወንድማማች 
መዋደድን፥ እና ለወንድማማችነት ምጽዋት። እነዚህ ነገሮች በእናንተ ውስጥ ከሆኑና 
ቢበዙ፥ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት መካን ወይም ፍሬ ቢሶች እንዳትሆኑ 
ያደርጉአችኋልና። 2ኛ ጴጥሮስ 1፡5-8 


